WicipediA 

Rannada 


Iaith Dde Indiaidd a siaredir yn bennaf yn nhalaith Karnataka yw 
Rannada. Fel Tamil, Telugu a Malayalam, mae'n un o ieithoedd 
brodorol Drafidaidd De India sy ddim yn perthyn i'r ieithoedd Indo- 
Ewropeaidd. Mae tua 50 miliwn o siaradwyr yr iaith yn Karnataka. Fe'i 
siaredir hefyd mewn rhannau o Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil 
Nadu, Goa a Kerala. 



Arwydd ffordd yn yr iaith 
Kannada 



Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https ://cy .wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Kannada&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kannada&oldid=1433567" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 9 Mawrth 2013, am 21:14. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 















